
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized by LjOOQ lC 



f 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



y. 



Digitized by LjOOQ l(£ 






WARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMCRY OF 
WILUAM HENRY SCHOFIELD 

ATRIL 6. 1931 (r . 



Digitized by LjOOQ lC 




TkRTÍ UMSJ 






Lag: Ó, fögur er vor fóstur jörð. 

inum morgni á það var 
út ég gjörði reyka, 
fagurt loftið fann ég þar, 
mér fylgdi tru mín veika, 
því kvöldi áður kom það að 
mig kunni kindur vanta, 
leita þéirra lundin bað, 
líka veðrið bjarta. 

Augað bóndans er frá sagt 
að œtíð betur sjái 
öðrum, held ég er það satt, 
eða hann að sínu gái. 
Hugsun bónda hermt er frá 
að hafi verið þanninn: 
tJngar stulkur með augu blá 
og ást með líta ei manninn. 

Ellin hruma oft gerir 
að ástar glœða ei hita, 




/L> 



jJ^ 



/*. 



v 



Digitized by LjOOQ lC 



2. 

og elsku merki ei auösýnir„ 
með yndislega lita, 
gœða fögur, góðlynd mœr r 
gömlum öldnum manni. 
Því ellistoöin oft er f jær 
hjá öldruðum með sanni. 

En yl oft gefur ong fríð mœr 
öldruðum gömlum manni 
og gœfu oft mikla gefa þœr 
sem guðs dýrðar í ranni 
þeirra ástar hótin eru fín 
sem allir piltar kjósa 
yndislega eygló þín 
er þér skilt að hrósa. 

Þeir liðnu tímar lokast nó 
er léö mér lukkan haföi 
ar3 ástarkoss hjá ungri fró 
ég átti og hann mér sjálfsagöí. 
Rétt frá bænum ráfa ég vann 
rétt með svoddan þanka 
í einum spretti upp ég rann 
afar háan hjalla. 

Frá barnœsku fór ei hann 

frár í einum spretti 

og þaö geröi ég þennan tímann 

þó elli fætur hefti 

yfir mig liöin alls voru 

árin full sextíu 

nrím hélu yfir hárlokkinn 

þau höföu fœrt aö níu. 

Brjóstiö kenndi bardaga 



Digitized by LjOOQ lC 



bæði ytra og innra 

af stríði sem mér stóð í hag 

ég störfum gœtti minna 

svo á mig kominn ég nam þá 

mér af einum steini líta 

víðsýnis og vann hann sá 

völdu nafni lýta. 

Andvari því af honum við 
oft réðum gœta ferða 
föður okkar þá för í vil 
við vorum líka að herða 
oft hann rak þó okkur burt 
úr því sældar ríki 
til verka okkar vist með kurt 
þó vel oss það ei líki. 

Uröum við þá undir eins 

aö yfir gefa skeljar 

húsin likat hiröir fleins 

hamingja og lániö erjar 

aö dyggöa og beztu dáöunum 

sem drottinn öllum heitir 

er hans vísa ganga á vegunum 

hann vörn þeim sfna veitir. 

Varö éghverfa oft hnugginn heim 
frá helgum stöövum líka 
meö föður mínum frægum beim 
en hugur til lykta vill ríkja 
þeim sama steini ég stóð nú á 
með sturlan sorg og gleði 
horfði ég yfir hús mín há 
sem hjá hlíð þar standa réði. 



Digitized by LjOOQ lC 



4- 



Æ nam ég þá andvarpa 

umbreyting er lífið 

sem skugga ég fer það aö skoöa 

skammt mun reyna kífiö 

hjá þeim sem að herrans boö 

halda og vilja stunda 

þeim ljœr hann bæöi liö og stoö 

og líf við síðstu blunda. 

Hann prýðir þá í paradís 
sem postula helga sína 
þar um er ég viss og vís 
þeir víst í dýrð þar skína 
með augum gat ég ei litið 
þaö áður ég líta þar náöi 
nema háls og hlíöin hun var það 
hreint óbreytt á láöi. 

Efni hefi ég nokkur nú 
ég nam svo við mig tala 
fyr mig vafði fátækt sú 
ég fann þaö þó ei skaða 
eina skel ég átti þá 
er ég undan dró nú steini 
mosa vaxin mun hún, já 
margt ég sjá og reyni. 

Grýlu við numdum gamla skel 
góðri eftir kunni 
sem móöir góða mjúkt meö þel 
mikiö vel oftunni, 
haföi ég síöast haft þá skel 
í heilagri viku páska 
á ári átjánda var ei vel 
var bar þá að háska. 



Digitized by LjOOQ lC 



5- 

Þennan undir stakk þá stein 
stillt mín sy^tir hýr og hrein 
Rósa netndist fögur fín 
hún fór frá leikum heim til sín, 

Hún þá sýktist sömu nótt 
sorgin eyddi gleöi f þrótt 
hana kalla herrann vann 
heim til sín í dýrðar-rann. 

Þá andláti var aö komin 
augum bezta systirin 
til mín leit meö tára föll 
og tala náði hringaþöll; 

Skel mína ég skenki þér 
skal hún pantur okkar hér 
tryggöa vera og trúskapar 
þó til beri fundir skilnaðan 

Anda síðan upp gaf sinn 
æ mín bezta systirin 
prýdd mun vera í paradís 
purpura klœdd þar sálin vís. 

Barns lundinni hýr og hrein 

haldið haföi menjarein 

allt fram í sitt andlátið 

ei gat neinn þar með sök fundið. 

Gott er aö geta gengiö í þann 
guðs hins góöa dýröar-rann 
sitt meö barna sakleysiö 
sál mun yfir vel vakiö. 

Aldraöir og ungir menn 
ekki er herrann ráölaus enn 



Digitized by LjOOQ lC 



6. 

var að straffa verkin ljót 
víst eru mjög hörð hans hót. 

Viö þá sem oft til reiöi reita hann 
rétt sem eldur reiöi hans brann 
yfir þann sem illt gerði 
eins held ég að þér verði. 

Sem augu bhndar of of t þín 
þá yfir þér rétt sólin skín 
og boði frá þér þú bendir han» 
þá byrgir þú þig í satans fans. 

Of seint er að iðrast ei strax 
áöur en hann reiörr aö þér sax: 
of sein er þín iöran já 
er höggiö er komið loftið á. 

Fjársjóður allur. var frúar sket 
farið og lærið af henni vel 
elskað guð sinn gat hún samt 
gott var hennar brúðar skart 

Þá hennar dauða ég horfði á 
hryggð og angur var oss hjá 
leika niður lögðum við 
lífið bauð oss annan sið. 

Alvarlegri ég við störf 
er út kinti mín lífsins þörf 
gekk ég að með góða lund 
guð var með mér hverja stund, 

Svo ég reisti hér*sjálfur bú 
á sanafarsælli jörðu 
himna buinn hollurnú 
mér hafði gefið hjörðu 




rf 



Digitized by VjOOQ lC 



börn og konu mig blessað með 
mér býtt af elsku þi nni 
í aðir hœða þökk sé téð 
þér þulin rnér af'tnunni. 

Þátt í leikum þeirra ég tök 
þá á þessum bletti 
þá á mig sú þreytan jók 
og það minn hugann blekkti 
aklur þá þeim auðgast för 
<eins þau víða fóru 
víðan út um veraldar kór 
þó vafin dyggðum voru, 

Sum í drottins sælu þá 
sem að hann vel heitir já 
blíðam sínum barna ber 
sem boö hans halda ætíð hér, 

Eftir þrjátíu og átta ár 
ég nam finna sauðinn 
tapaða og týnda skár 
og tryggða allan auðinn 
hugur allur horfinn var 
að hiröa og gæta sauða 
endurminning ég fékk þar 
og um hugsun um dauða. 

Hallaði ég mínu höfði að 

hörðum stein andvara 

í einni sýn er sýnd mér hvað 

sá ég fagran skara. 

Ég nam gráta eins og-barn 

af endurminning tíða 



Digitized by LjOOQ lC 



8. 

og góöi faðirinn gœöa á gjarn 
mun gefa mér heimför blföa. 

Gleði tárin hrundu hrein 

af helgum hvarmasteinum 

því mín 8 börn sem ljós á grein 

Jifa hjá guöi einum, 

f jögor systkini foreldra 

f jarskildari marga 

hugsaði ég um og haföi þá von 

aö hann hafi þeim kunnað aö bjargd 

Og ná mun ég vera nær kominn 

náöar hans takmarki 

og himna sœlu aö hörfa í , 

heimsins laus frá þjarki 

svo fannst mér sem svalandi 

sœldar gola léki 

autt mitt fyrr'r andliti 

og ávarp mér výtt svo réði. 

Kurteisan ég kunni aö sjá mann 
hvítan hjá mér standa 
oröum varpa á mig vann 
álfur gullin banda 
ekki ert þú sá einasti 
sem elskar þessar stöðvar 
skuggsjá í mér skæra sendi 
skír mjög tærir örfar. 

Mér bar fyrir andlit autt 
örfa tœrir ríki 

sveitir og skara þá sá ég hreint 
sem sjálfs vors guös í ríki 
börn þar voru blessuö gjör6 



Digitized by LjOOQ lC 



^ 



9* 

sem báru fagra vœngi 
flugu svo á guðs góöa jörö 
gott er svo öllum gangi. 

Hvítum klæðum klœdd voru öll 

kæru börnin smáu 

er léku þar um víðan völl 

í veöri hretnu og gljáu. 

Allur hálsinn mér virðast vann 

vera sem aldingarður 

metf ljómandi gulli lagður hann 

og litaður marg kristallur. 

Og steinninn varö um stundu þá 

að stórum og skœrum stöpli 

ljómandi engill lék honum á 

í líkum klæddur hökli 

ég varð svo hrifinn af undra sjón 

ég nam víða reika 

en alls staðár hvar ég fór þá'um frón 

faan ég þá dýrðar leika. 

Engla börnin yndisleg 

á ýmsa vega léku 

með ljúfmennskunni réð líta ég 

líka víða véku 

blómin týndu börnin smá 

og beztu eðalsteina 

englinum færðu sem á stöplinum stá 

hann stóð þar með lundu hreina. 

Öllu tók hann við af þeim jafnt 

er að þau gjörðu að rétta 

á altarið lagði hann líka það allt 



Digitized by LjOOQ lC 



lö. 

Ijóma bar þaC sama samf 
steinninn, skelin, strá eintóm 
sttax bar gullnan ljóma 
altarinu á sem eðal blóm 
éöa gullið fóma. 

Altarið ljómandi einnig vaf 
eins og gullið skœra 
englabörnin 511 smá þar 
eitthvað réðu fæia 
englinum, sem á stöplinum-stóð, 
hann stóð og horfði á þessa þjóP 
af öllum skaranum viö af tók jafnt 
ég held allt af þeim sama skaft. 

Glaöur taka gjöröi viö 
góöur engill öllu 
hann hefir haft síns herra siö 
og himna allt borið í höllu, 
horföi ég á suma hörfa frá 
af hreinni og skærri birtu 
af stöplinum sem aö stóö þá 
þeir stóöu noerri en mestu. 

Af þeim dýrsta drottins sal 
er dýrst hans bezta barna val 
hefir sœti heilagt í 
hugsi börn vel eftir því. 

Ég nam spyrja engil aö 
hvaf öllu þessu sætti 
hann gaf svariö heilagt þaö, 
sem hermt skal hér í þœtti : 
Andar barna eru það 



Digitized by LjOOQ lC 



II. 

er hér leikiö hafa 

og vaxiö í aldir allmargar 

hann enn nam framar skrafa, 

sem aö í æsku og aldraöir þá 
all vel geymdu aö halda 
barna sakleysis blóma já 
sem bezt kemur stýrir valda. 

En hinir sem aö hurfu frá 
og heilaga birtu þola aö sjá 
þeir verri eru og vikiö hafa frá 
en vilja því sem fyrst ná* 

Vina ást og vorbiíða 
væran gefur blóma 
áhyggjulaus œska má 
engla finna góöa 
alls staöar paradís er þeim vís 
eins á himni og jöröu 
sem sakiausa sálin kýs 
sviftir angri höröu. 

Þar blómstrar sig meö blómanum 
blessu5 engla hjöröin 
sem liljan lituð ljómanum 
og lifnar á vorin jöröin 
þó bústað á himnum hafi hér 
heilög þessi hjöröin fríöa 
paradís finnur samt prýöi meö 
prýdd dyggö þessi hjöröin blíöa. 

Allt sem þeir færa ávöxtur sá 

ólíkra lífskjara eru 

því aö hreinu hjarta frá 

hefir hann sprottiö í manns tilveru. 



Digitized by LjOOQ lC 



12. 



Skelín og steinninn skilur þu 
skal gulli og gimsteinum líkur vera 
þáaltariö áþaðkemursú er rétt trú 
er frelsarinn fórn á réð bera. 

Barnslegt hjarta er honum Wessuð- 

uro koert jú 
hvort purpura ber eða tötra 
eða helzt í klæðum hefðar frú 
ég held enn hans sama skaðan sú. 

En þeir sem birtuna ei stóðust strax 
á stundu þeirri er þeir hingað vendu 
eru þeir sem me$ heims hnútukast 
hafa sig tæla látiö og á burt vendu 
úr paradís friðaríns prýöis meöur art 
og pálmaviöar staf barnslegs hjarta 
hafa glatað meö hreina «kart 
sem heilögum bezt kann aö skarta. 

Inn í þá dreymir endalaust 

æsku og sakleysisins skruöa 

og óska sir aö f á það -óbilandi traust 

aftur að ná því skartinu prúða, 

sem barnslegt hjarta bar með sér 
það blíðu drottins afla fer 
daga og nœtur ár og öld 
ánægja lffs vort við síðasta kvöld. 

Áræði skortir alla þá 

alla sína fórn altarið að leggja á 

birtuna ei þola blessaðir það sinn 

burtu er þeim þá horfin 

barna saklevsis lundin. 



Digitized by LjOOQ lC 



13- 

En nœr engillinnalkvarbumnaðtjá 
sem skýrt hefi ég frá 
eitt ég sé þá með andlit mjög hýrt 
Sigrúnkemurþá hvítumskrúða klœdd 
klárt og hreint með skart 
ísubeinsfugl gat englinum fœrt. 

Hann ég tálgaði úr ísubeini hreinu 
hvað sá ég þá allí í cinu 
hann varð strax ljómandi altarinu á 
iékk hann þá vœngi og flaug í hæðir 
írekara draumsjón mín lítiðeittræðir. 

Mikill þytur raér þókti þá verða 
margvíslegar raddir söug og hljóð 

herða 
og til hœða skarinn allur réði fljúga 
átti ég mínum augum þá að trúa? 

Ég horfði á eftir undra þessumskara 
eiris og steini lostinn af undran þeirri 

bara 
þar til á mtlli þess og mín bar skýið 
þá mundi égaðéghafði höfuð hnígið, 

Á andvaraer ég hafði við leikið 
vel ég ekki vissi hvern veg mig bar 

lífsinsskeiðið 
vissi égekki hvort vakinn eða sofinn 
var ég þá stund er að mér bar dýrðar 

vonin. 

En þó er það mjög h'klegt og það 
vil ég úr gera 
að þetta muni draumsjón kunna og 

hafa vera 



Digitized by VjOOQlC 



f4. 

gagntekinn af sjón þeirri ég gleymdi kindum mínum 
gæti nu allir vel að hag og ráðum sínum. 

Gekk ég heim og gjörði þá að írétta 
gleði efni þótti heldur létta 
Sigrún litla sofnuð var í brunní 
sem að fólk þar bezt og heitast unní. 

Meö ísubeinsfugl sinn útí hún var að reika 
í brunninn'datt því hennar fótur réöí að skeika 
en heimför vísa hefir barnið átt 
í himnaríki fría og fulla sátt. 

Vel var tekið vininum við litla 

valín harpan hljóöin fögur stilla 

hvers má sakna kauðínn dyggða snauöí 

þó hann kunni hrúa aö sér mjög linfrjálsum auðí. 

Móöur hjartað bar mikla sorg og harma 
en miskun drottins því slœr lukkustrengi varma 
þá sýn mfna ég sagði henni og fleirum 
eakleysínu aldrei framar gleymum. 

Svo dýrðarsalí drottins allírhreppum 
og gaef u þeirri aldreí framar sleppum 
hans sönnu og réttu hylli að fá 
og hér með segi ég amen f já. 



NokkuO Ifkt lag og Eldgamfa ísatold. 

Draumsjón er þetta dávæn og góð 
drottinn geymi vel sína þjóð 
en heppilegt er barnshjartað hreint að geyma 
svo heilagur andi þar fái inn að streyma. 



Digitized by LjOOQ lC 



15- 

• Og hugarfar óflekkað œfiloka til 
allt kann þá mönnum þeim að ganga í vil 
því þ£ hygg égþað járnákkerséhulið vorumsjónum 
og hver verði að mæta fyrir drottins dómstólum. 

Þá er heims gæði sem hégómi hreinn 
ef hjarta og huguririn er sem saurinn einn 
og meðvitund sig í illsku og ódyggð hefir stáö 
öllu betra lífinu hygg ég þá glatað* 

ínnanum glauminn og unaðinn lífsins 
sœrir hún og kremur sem sárið beitta knífsins 
sem í eitrinu hert er og út frá sér drepur 
þeim ódyggu og vondu það kemur víst betufc. 

Því hulinn dómur hugskotinu í hljómar 

hér hefi ég ekki unnið allt svo vel sem sómar 

svo talar samvizkan sjálf við manninn 

sjá þá un nið hefir hann illt ég segi sanninn. 

Hún er það bergmál og heilagur andi 

sem hjá honum hvílir með tryggða því bandi 

hún varar hann við vondu og vill hanngjöri allt rétt 

víst hefir guð lögmálið inn í hana sett. 

Hann sem að er saklaus hann er jafnan glaður 
hjartað og hugurinn er þá sem spegill fagur 
þó ég komi í dóminn drottins þess œðsta 
þá veit ég að hann dæmir mig í einn salinn sinn 

glæsta. 

Hann má vera rólegur þó heimur allur skelfist 
og himininn og jörðin yfir þá vondu hvelfist 
og hrópi yfir þá hefndir hér fyrir sín vondu verk 
hér mig leiðir höndin drottins hún er trúi ég sterk, 

Pó allurheimur einum rómi kalH 



Digitized by LjOOQ lC 



x6. 

ég vel fyrir dómi hafi aö þu falli 

rólegur hann stendur fyrir rétti þess mikla og góöat 

því rétta þeir finrra mérsökína hvorki smáa n&stóra. 

Og svo er samvizkan fyrir sómanum nœm 
víö oröið hvert ósatt hún kreinkar sig kæra 
þá kemor blettur ófagur 
og máske tapaður hinn beztí staður. 

Eins víð hvert meínráð þó hulíö hér sé 
er hefiröu í veröld hér látiö íté 
eins falskan vítnisburö ef fremur þú meö 
þaö fœrír þér háska og tjón getur skeð. 

Hver rangfengínn eyrír þér reiknast kann þá 
er sá réttláti sítur dómstólnum á 
og reikninginn opnar ef ritaö allt finnts 
rétt kanntu a6 falla þá varír þig minnst. 

Hörku ef hefir þií sem í heímí off er þörf 
haf þú hana ei viö svo Ieiöís störf 
samvizku aö kæfa sœla ámínníng 
sjá. hún vill þíg verja en harka a5 veíta sting. 

Hun kann a6 steypa í heljar vont bál 
hreint í þaö versta líkama og sál 
og gæfulausan mannínn gera hún kann 
gott er ei fyrír alla aö eiga viö óvin þann. 

Hún miskun eí sýnir ef mótí henní er gjört 

en ef miskuninni þú tínír og mótí henní gerir þvert 

sem völtum á einum fætí mér viröíst þú þá 

og mjög nærrí kominn fallí æ hœtt mun þér já. 

ÞaÖ sem aö samvizkan þér sjálf sýnir rangt 
svoddan aldreí gjöra né framkvæma þá skalt 



Digitized by LjOOQ lC 



17- 

því hún er sá málþráður sem miskunsamur drottinn 
manninn talar viö og af hans réttu rót re sprottinn, 

Og ef þú ætíð hlíöir hennar aðvarandi rödd 
ætíð verður þú og hún af sjálfum guði glödd 
og hvern veg sem kringumstæður kunna aðverða þá 
kannt þú vel að njóta þess bezta er þessi heimur á. 

Svo þá þú að loknu skeiðhlaupi skalt gá 
sem skeður á æsku sem elliárum já 
varpar þér sem fuílþroskuðum fæðingar úr stað 
fagurt inn í annað líf því gáðu œtíð að. 

Fceðist þá þín hreina heiiaga og bjarta sál 
hjúkrandi í föður höndur. laus við villu og prjál 
og hefnda kvíða ei þá hán þarf héirfyrirsín vondu verk 
hana geymir höllin .drottins hun er trái ég sterk. 

í himins-sölum er háskólinn kær 

er vor hjartkœri faðirinn stofnað fær 

þar mannlegri veru af miskun og náð 

mildur guð ætlaði að fylla á sitt vísdómsfullt ráð. 

Tign og fegurð hann fullkomna þar fær 
farið þér að ganga þessu nær 
sem full-lœrðúr á skóla þeim finnst vera orðinn 
fögur er þar þjóðin og lík mun vera borgin. 

Hann sem heyrir raustu hans oghlíða henni kann 
hann fer ekki á mis við góða salinn þann 
sem dýrstur vor drottinn dyggum þeim gefur 
sem dyggri góðri samvizku ei neitt brotið móti hef ur. 

Hlíða skuluð þið henni herrar konur og meyja 
hennar undir valdið lœrið yður að beygja 



Digitized by LjOOQ lC 



rar. 



þá englar fagrír drottins allir getiö þér orðiW 
og hans fagra i kringom setið borðið. 

Birtuna þér þá þolið ef brotin eru ei nein 
bara er þá sálínr og samvizftan brem 
hun ljómar þá sem Ijósið í ljomandi árottins sal 
sá ljóri svartí og vondi hana taka ei þaðan skal . 

Amen segir endað þetta kvæði 
ávöxt trið ég drottní góðan fœri 
þúsund faldan þó milljónum meira 
margfalt fleira, já, og flíeira. 

Legíónir líkar mér að heyra 

leggja vil ég þar við opið eyra 

og augu mín vilja fá þann allan hóp að skoða 

upp á drottins náðir fer ég þá að vona. 

Að náÖ mér veiti ný hans gœskan blíða, 

ný er elskan brotin gera að svíða 

og hrœtt mun barnið að hef nd mun vera nœrri 

þá hefir það unnið föðursins vilja f jærri. 

En dýrö og heiður sé drottni einum framin 
daga og nætur af öllum tungum samin 
þess okkar og biður einn þinn týndi sauður 
sem er og sýnist aö mestu leyti dauður. 

Allra heilla óska ég þeim 

sem eiga þetta kvœði 

sem hljóta þeir kunna hér í heim 

á himnum alsœl gæði. 

Gangi þeim allt til góðs ég bið 
og geri þeir vel því hlíða 



Digitized by LjOOQ lC 



1* 

lukfcti tel ég það laglegan *sið 
að leggja fiiður að stríða. 



Lag: HtiiM «m bók 

Hér er só!, hér er eilíf náðar sól 

hér er drottinn, hér er dýrð hans vel sprottift 

hér er náð hans ný 

fögur börnin faðm hans I 

þér fljúgið setn fuglin« hreiður sitt L 

Gætið þér gjafarans góða 

sem gott gjörir öllum fram að bjóða 

æ gætið að góður ef hann 

greiðið þér honum fram góðan viljann 

annað á ég ekki eri eitt 

og hjarta ef hefi ég heitt 

bústað honum að bjóða þar 

sem ber mig og leiðir alls staðar. 

Hincjnum í, og heilaga vœngi þá héðan sný 
glansamli fagragullinu ( 
þeir þvegnk eru og þá í ský 
gullroðið ég gegnum flý 
faðir faðir faðm þkxn í. 

Barna höll þín er þá bóin og skœr 

babbi ég klappa á dyr fœ þær 

með gullnu lófunum sem gafst þú mér hér 

œ góði faðir ljúk upp fyrir mér 

sem snjór við eldinn hjarta þitt þá bráðna fer. 

Æ kæra barn mitt kom þú með mér 

höll mína ég opna og hér í fagran sal 

hér fær þú að sjá mitt fagra barna val 

hér fær þú að sj á að hér er f agur salur 

hér mátt þú þér leika gætinn bæði og glaður. 



Digitized by LjOOQ lC 



ÍO. 



Svo talar faöirinn sín viö smáu börn 
sæll er sá sém drottinn er sjálfur stoð og vörn 
er sá sæll sem í alheimi á hann fyrir stoð • 
hann á hann sem í æskunni hélt rétt og vel 

hans boö. 



i 



ÞeSSI RŒÐA Á AÐ VERA VEGVÍSJR FYRIR 
VÍLTAN ftfANN. 

Notið tímann, nú er hættuleg tíð. Með kvaö 
er hun hœttuleg? ;«Erþað.með það,að œfa sig í 
. manndrápum, þjófnaði, lygum og svikum, og að 
nota hverja þá stund,. sem manni gefst færi á að 
Í4£etta náunga sinn og ræna þá sem hver getur 
kristilegum lögufn og rétti ef maður það getur, 
en segjast þó véra kristinn? Eða á maðúr áð nota 
tímann til áð komast niðurí sannri ogréttri guðlegri 
menntun,sem sprettur af elsku til hins algóða guðs, 
nefnil^ga þéim kœrleika, sem að bendir manninum . 
á það og þá trúar skpðun, að einn guð hafi alla 
skapað og hann ætlist til að aílir liíi og deyi undir 
þeim sömu réttindum, sem hans náð og miskunn 
hefirí sínu heilaga lögmáli boðið og boðað mann- 
kyninu. Hvað er heiðursvert? segir Sírak. Hann 
svarar sér sjálfur: Mannkynið — þeir sem óttast 
drottinn. Mér þykir líklegt að maðurinn geti ótt- 
ast og elskað guð bezt með því að halda hans boðorð 
í öllu því sem honum er unnt,þar þau erusemskrifuð 
í hvers manns hjarta og hugskot. Þó að sumirsegi 
máske að þeir séu ekki undir neinu lögmáli fæddir. 
En allir vilja hafa einhver réttindi af öðrum þó þeir 



Digitized by LjOOQ lC 



TZ. 

sjálfir máske ekki sýni öðrum þau sömu, og hjá 
þeim á heima að ég|héld þessi orð vísa Síraks, er 
hann segir: Hvað er foraktsvert? Mannkynið — þeir 
sem fóttroða guðs boðorð. Því sá sem ekki hirðir 
Bm þau,hann get ég ekki haldiö að bir5i um guð. 
Á hvern J*eg er tfminn rétt brúkaður? AUir verða að 
brúka^tímann til ýmislegra lfkamlegra þarfa. Lík- 
aminn útheimtir svo mikið af veraldlegum munum, 
en sálin þau andlega og andlegu menntun. Sumir 
lesa og lœra ýmisleg Hö5 og bœkur^sem ég held a5 
þeir hefðu aidrei átt a8 Ifta f af þeirri ástceðu aö ég 
held að þeir kunni ekki að færa þœr sér rétt í nyt 
og sál þeirra spillist af þeim rétta vegi* sem ég held 
að skaparinn haft ætlað hana trh 

Barnið fœðist qg vex opp og lærír þetta, annaö 
hitt — n. l.annað vex upp með góðum selskap, sem 
það heyrir aldrei f yrir sér nema góð og guöleg frœði 
— sannleika, góð og guðleg réttindi, sem að góðir og 
guðelskandi menn kenna þvf, og eftir því Ijósi lœrir 
það að ganga alla sína Iffdaga. En annað elzt upp 
við blót og formœlingar á heimilinu, gengur á skóla 
og menntunin byrjar máske á að kenna barninu að> 
lesa diktaðar smásögur, að manna áliti margar 
meinlausar en skemmtilegar fyrir barnið, eins og 
þykir skaðlítið fyrir suma að láta barnið heyra blóts- 
yrði til sín, En er það víst að ávöxtur af þvf 
verði jafn þakknæmlegur vorum góða guði og af- 
spring það sem sprettur í hjarta þess barns. En nú 
vilja máske sumir segja að allt sé gott og guðlegt, 
En nó ef svo er, að alltjsé gott og guðlegt, þarf 
þá nokkur dómaranna við,eða þessi hrœðilegu orð: 
Af þínum munni dœmi ég þig. Hverjum þykir sinn 
fugl fagur, En er hann það þá í augum hins al- 



Digitized by LjOOQ lC 



23- 

góða og alvísa. Ég er ekki viss um að hann sé það 
hjá öllum. En má ég spyrja? veröur sökin hjá 
barninu sjálfu sem illgresisfræinu var sáð í hjartað 
á,eða hjá þeim sem því sáir? Hver vill svara? Verð- 
ur heiðurinn hjá barninu af því að það færír ekki 
nema góðan ávöxt af þeirri ástæðu aö það var aldr- 
ei í þess hjarta sáö nema góðu sæði? Spyrji hver 
sjálfan sig. Guð er óútse^janlega góður, Ef að mað- 
urinn fer að ígrunda hvað ^uð er góður manninum, 
það fœr hann atdrei að ég held fullséð. Hann má 
heita að vera þrœll mannsins. Hann verður að vaka 
yfir manninum að nóttunni og leggja honum allt ti), 
fyrir utan misgjörðir þœr, sem hann verður að fyr- 
irgefa honum með fleíru. Hvað skyldum við, mann- 
skepnurnar álíta að við œttum mikla skuld hjá guði 
fyrir það ef við legðum honum annaðeins til og hann 
hefir okkur til-lagt? Ég held að hán yrði í það minnsta 
þessi,að hann sýndi okkur þá elsku að gjöra eins og 
við vildum. En nu er það ekki víst að það yrði 
neitt lík krafa,sem við krefðumstaf honum og hann 
krefst af okkur, og hefir erfiðast verið að fá okkur 
mennina til 9 sem er að njóta með bróðurlegum kœr- 
leik allra þeirra gæða, sem hann hefir oss veitt. Guð 
ræður en mennirnir þenkja, segja menn. En er það 
rétt? Það held ég að geti ekki verið að guð öllu ráði. 
Manninum er veitt það frjálsræði að velja hvað er 
hann vill. Hann hefir frjálsræði til að brjóta boð- 
orðið, eins og halda það. Hann hefir frjálsræði til 
að virða skapara sinn,eins og að óvirða hann, 
nefnilega að halda hans boðorð, með því sem að 
honum er veitt,eins og frjálsræði til að óvirða hann 
með því að brjóta þau. Og af því að hér til hafa 
verið svo margir í heiminum, sem hafa óvirt skap- 



Digitized by LjOOQ lC 



24. 

ara sinn með því aö brjóta hans boðorð, með skurð- 
goða dýrkun 05 fleiru. Þá kemur þar lít af þessi orð, 
speki'guðs: Éri af því að þeir ónýttu mína setningu 
^kulu þeir neyta af ávexti sinna vega ogverðamett- 
ir þar af . Af því aðháns setningar hafa verið of marg- 
ar ónýttar, hefir lífið verið of erfitt fyrir mörgum. 
Of mikil ágirní óg bf mikil drottnunargirni sem að 
hefir átt sér stað í heimi þessum. Því skurðgoða- 
dýrkun og öfund hefir aflað of miklu tjóni þjóða og 
lýða og þar af léiðandi að vísdóm og sönn réttindi 
pf víða hafa verið fótum troðin. fin væri nú ekki 
gott að við færum' að gæta að okkur, sem að nu 
býum hér í gull-landi heimsins og að hver sitji þar 
sem hann segir okkur *og berum okkur að hlýða 
hans bendingum og boðum í öllu, sem við í það 
fyllsta vitum rétt fyrir vors algóða himneska föð- 
urs. augliti. Þegarað barnið gjörir eftir því sem að 
faðirinn víll þá verður það aidrei af honum barið. 
En.vöndur hans gétur orðið full þungur á okkur, 
og sá mun sgell, sem aðjhrœddur er fyrir strafli 
hans. Og vísdóhnur er betri en perlur, segir speki 
Salómons, og 611 heimsins auðœfi jafnast ekki á við 
hann. ~ 

Sá 'se'm að grundar rétt guðs vizku og vísdóm 
og lifir þar eftir, hann er sæll og hanri á einatt guð 
að og fýrir vini Það er honum betra en öll heims- 
ins auðæfi, þau hverfa honum. á lítilli stundu og 
vara ékki nema nokkur ár. En sá sem að nær 
guðs vingan á unga aldri og getur haldið henni til 
. dauðasturidar siriuary t hans auðlegð varir lengur. 
En auðurinn er óetíð>góð guðs gjöf ef hann er rétt 
af guði þeginn eri ékki' með ráni, , þjófnaði né svik- 
um fenginn. því betra held ég að þeim manni hefði 



Digitized by LjOOQIC 



2 5- 

verið að hata aldrei fæddur verið,heldur en aö hafa 
mikið undir hendi af svo fengnum auöi,þó að manni 
sýnist hann komast undan mannlegri refsingu, þá 
er það víst að hann bakar scr guðs óvináttu og það 
er honum verra en öll hans ránfengnu auðæfi, því 
að guðs réttlœti heimtar straff yfir öll af brot manna 
sem eru í stórum stíl og þó í smáum sé ef er tekið 
af hans fátækum sauðum. Hvers elskuiíkt föður- 
hjarta og auga sem að allt sér, allar gjörðir mann- 
anna og veit allar þeirra hugsanir, að þar sem að 
hann hefir tvo sauðina, báða af sér skapaða, annar 
er fullur og feitur og hefir nœgan forða fyrir sig, 
en hinn rétt að kalla hefir það minnst sem hann 
getur lifað við, þó skuli þessi ríkari, sem að oft 
hefir við gengist, fara til hins og taka það litla sem 
hann á til og svæla því undir sig. Getur nokkur 
skuldaðföður sona þeirra tveggja,þó að hamrstrafli 
þann soninn, sem að breytir svo við bróður sinn, 
þó að hann hafi máttinn meiri? Eg fyrir mig, þó 
að ég hefði kraft og tru til að geta tekið hvað ég 
vildi og scei hjá fólki hér í kringum mig og hvar ég 
kem,þá sé ég einatt og veit af öðrum mér voldugri, 
og ég veit, að þegar ég kem fyrir réttinn hjá hon- 
um, að þá verða upplesnar þær mínar gjörðir, og 
þetta orð, sem mér finnst þungt vera eftir: Þetta 
gjörðir þú, og ég þagði. Og máske þetta með: Er 
það samkvæmt því, sem ég hefi þér boðið? Hefi ég 
verðskuldaö að þú forsmáðir mína setningu og breytt- 
ir svo við brœður þína,sem að ég skapaði sem þig, 
þó ég gjörði þig þeim styrkari? Guð náði oss auma! 
Mér finnst að þetta orð — nefnilega þetta orð: Þetta 
gjörðir þú o^ ég þagði, ekki þungt af munni óvinar 
míns,sem að ekki neitt gott hafði mér sýnt. En 



Digitized by VjOOQ lC 



26. 

mér finnst það þyngra af munni þess eoa jafn heitt 
elskandi föður og ég veit, að ég á yfir mér hvar sem 
ég fer og er. 

Þú ert voldugur. Þú ert réttlátur heilagi guð 
vor faðir, þó að þú straffir mennina og látir 
hvern annars böðul vera þá sem syndga á móti há- 
tign þinni. Þú hefir gjört þeim rétt, þú hefir skrif- 
að þitt lögmálí þeirra hjortu. Þú hefir líka kennt 
þeim að lesa það á pappírnum, svo þeir geti ekki 
sagt: Ég veit ekki hvaö þú vilt að ég gjöri eða eftir 
hverju þú vilt að ég breyti, Ég hafði ekki neitt að 
breyta eftir. Ég \ar stm blindur^naður. Ég gekk 
því í blindni fram í veröldu þessari. Og þitt hei- 
laga evangelium hefir þú eftir þínu heilaga lög- 
máli myndað, þó það með sumt hafi aflagað verið, 
og því sumum til falls orðið. En L'fsfenl þess þíns 
hertoga,sem það samdi,hann finnst samboðinn þínu 
heilaga lögmáli, og hver getur þá með héilbrjgðri 
skynsemi kennt heilagri hátign þinni um brot og 
breiskleika mannanna. Þú eilífi lífsins höfundur- 
og herra, œ 14t þitt heilaga lífs og lögmáls ljós lýsa 
oss á allri vegferð vorri og gef að vér kappkostum 
að veita hátign þinni þa heitu hlýðni og viröingu að 
vér stundum að halda þín heilögu boð af fremstá 
megni, svo að við enda þessa jarðneska lífs að vér 
meigum öll eiga von á að finna náð og miskun fyrir 
þínu heilaga og volduga augliti, þú konungur kon- 
unganna og drottinn drottnanna. Að vcr mœttum 
öll við enda vors lífs fá þá iilö f)iir þínu heilaga 
augliti að þú útskúfir oss ekki frá þínu miskunar aug- 
liti ef að vcr ástundum að freista þín ekki n:eð að 
syndga á móti þér vísvitandi upp á náð þína,svoað 
þitt réttlœti raskist ekki þár sem allir til þín kalla 



Digitized by LjOOQ lC 



27- 

tfírr rétt og lög. Vér biðjum allir um vœgð.og náö ? 
en veit að vér stundum að halda vel þín ráð,goeða 
faðir góöi minn, þú gleymir ekki að þú ert allra vor 
faðirinn, amen í Jesú nafni amen. 

AlMr kalfe. um, lög og rétt af miskunsemdanna 
himneska föður yorum þá þegar til réttarins kemur. 
HvatS eru þá margir sem vilja gefa skt eftir! En 
sá seki biður þar um vœgð og líkn. En hinn vill 
hafa bót, sem misgjört hefir verið við. Hinn getur 
«kki látiö sá seki. Er þá ekki náttúrlegt þó aö hin- 
ir neiti af ávexti yerka sinna og aö þeir fái svar 
þetta: Þeir hafa Móses og spámennina. Svo veröa 
þeir aö fara eins pg sá ríki þar þeir vildu ekki hlýöa 
'þeim. 

Sá sem heíir einusinni laert góö og guöleg fræöi 

og kastað lífsreglu þeirri að bryeta eftir þeim en 

gefur sig á vald öllum vondum lifnaði. Er þá ekki 

náttúrlegt að hann fái sörnu útreiðina og sá ríki 

soelkeri. Gœti ,því hverað sjálfum sér, varlega að 

fara verðum vér, víða er íyrir voða her. Einn 

maður máske í hóp, þarsem að eitt þúsund er sam- 

an komið getur verið til að steypa öllum flokknum 

í t jón og glötun, ef að hann er hans kunnari og 

máske þó að tvö þúsund séu hefir mikil áhrif á 

; þjóðina eða rlokk sinn, sem að hann kennir, það 

• er að segja,' ef hann kennir ranga trúarskoðun og 

* er stór ábyrgð þá á kennaranum ef hann villir stóra 

flokka af fólkji með kenningu sinni. Mér sýnist að 

eina sanna kristilega trú sé að finna f biblíunni,sem 

að ekki getur byggst á nema einum grundvelli, en 

í:' fleirum ekki. Ein er hellan, eitt er bjargið, sem 

hinn vitri byggði hús sitt á, og éinn er sandurinn, 

sem hinn fávísi byggði á. Þegar vér skiftum mann- 



Digitized by LjOOQ lC 



28. 

kyninu niður í tvo flokka, þá verSur það svona: 
A6 þeir vísu byggja á bjargi, en þeir f ávísu á sandi. 
Get ég ekki skilið að margir grundvellir verði lagð- 
ir undir eitt hús á einn hellustein. Eitt húsið, ein 
hjörðin og einn hirðirinn, o% allir sauðirnir ganga 
beina brautina aö því húsi,sem á þessum eina hellu- 
steini aö byggt er. Og þó að sandblettirnir séu 
margir þá er sandurinn ekki nema einn og margir 
sauöirnir fávísir, þá getur ekki heitið nema eitthús 
þeirra. Þó að báðir þessir flokkar byggi trú sína á 
biblíunni, þá geta báðar verið réttar úr henni tekn- 
ar. Þar má finna marga, sem á þeirri réttu glöt- 
unar leiö ganga og þaö fleiri en þá, sem ganga á 
góðum ^uös vegi. En þó finn ég ekki nema tvo 
flokkana og tvær leiðirnar eftir biblíunnar kenningu, 
nema hvaö mig grunar, að ég veit að breitt hefir 
verið kristi evangelisku kenningunni í henni. En 
þaö efni og þoer greinar þykir mér of langt aö út- 
lista í þetta sinn. Ljósiö oss lýsir, verum vissir 
veginn aö þræöa þann sanna, vex fyrst upp vísir, 
honum til krists bendiö, svo líka þér lendið, hans 
meöal heilagra manna. Þaö mun mestan ávöxt 
færa sem fyrst er í barnsins hjarta sáö og þaö hlýt- 
ur aö verá þungt dómsorö aö heyra meö sanni 
sagt: Þér gjöriö einn aö heiöingja, annanaöGyö- 
ingi og þriöja aö barni helvítis, hálfu verri en þér 
eruö. Dómurinn þessi finnst mér strangur. En 
er hann rangur? Hver kann aö dæma rétt um þaö? 
Ég héld bezt, sá sem annan dæmir, en gjörir því 
líkt. Þat? mun vera svo til hagaö af skaparanum, 
aö hver sé sinn eigin dómari. Ríki maöurinn vildi 
ekki neina hjálp veita Lazarusi, þá hann var fall- 
inn, svo meö því dœmdi hann aö rangt vœri aö 



Digitized by LjOOQ lC 



29. 

hjálpa sér þá hann var fallinn í hendur kvölurun- 
um. Þeim sem að rænt er eða stolið frá, hann 
krefur bóta — máske meira en þess virði, sem að 
frá honum er tekið, en gjörir sjálfur hið sama. Er 
þá ekki sá orðinn sinn eigin dómari? Það virðist 
mér vera. 

Mennta meanirnir, hefi ég heyrt sagt,að byggi 
til marga trúarbragðaflokka út úr þeisari einu biblíu 
óg er það vel smíðað, að ég kalla, allt hvað þeir 
geta smíðað út úr henni yfir eitt hundrað flokka. 
En betur held ég að hefði smíðað verið, ef að þeir 
hefðu komist að þeirri niðurstöðu, að betra vœri, 
að þeir vœru ekki nema tveir, eða það mesta þrír. 
Ef tir því sem að f jölga vegirnir verður verra að rata 
réttu leiðina, myrkrið verður meira bæði fyrir hirð- 
irinn og sauðina, og þá held ég að fari að sannast 
á þessum trúarbragða smiðum: Þá þeir halda sig 
vísa eru þeir að þursum orðnir. Það er nú eitt at- 
riðið í blessaðri páfatrúnni okkar, þegar hann var 
að selja syndakvittanir, en vera sjálfir syndunum 
hlaðnari en haninn fjöðrum. 

Pétur sagði við Símon þá hann bað hann að 
láta sig fá þessa himnesku gáfu fyrir pening: Vertu 
fordœmdur! ef að þú meinar að guðs gjöf fáist íyrir 
peninga. Skyldi hann ekki segja eins enn, ef að 
vœri farið að biðja hann um syndakvittwn fyrir 
peninga? Ég held að hann sœi ögn í auga sér og 
fyndi vanmátt sinn með að geta borgað fyrir marga. 
Það er annað að boða syndakvittun en annað að 
selja. Það er næst mér að halda, að hver muni 
nóg með sig hafa og ekki kunni neinn annars byrði 
að bera. Og hvernig kann sá mér syndakvittun að 
selja, sem syndugri er en sjálfur ég, og ekki dugir 



Digitized by LjOOQIC 



3<>. 

a : llur að seljast fyrir syndir sínar' En noti sá tfrrr- 
ann hver helzt sem misgjört hefir viö náunga sinn„ 
áð ná sœttum af honum áður en hann seldur verð- 
ur dómurunum og dómararnir refsurunum og verði 
honurn svo í dýblissu kastaö. En sá sem veit sig 
vera brotlegan viö þann stóra og mikla himins og 
jarðar konung,hann noti helzt tímann til að ná sátt- 
umjjaf honum, það er öllum heilræðú Hver vill 
vœnta sér vœgð og frið, vera ósáttur þó við guð? 

Tíminn mun bezt vera notaður til að biðja guð 
urn þá náð, að geta hlýtt honum og þjónað í öllu^ 
svo vér getum orðið hans elskuverð óskatórn. 
Amen í Jesú nafni amen. 



Digitized by VjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



T""T 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 







Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



